WicipediA 


Cymbrieg 


Cymbrieg neu Cymbreg (Cwmbraic, Cwmbraíc) oedd cangen o Frythoneg 
yr Hen Ogledd - sef tiriogaethau'r Brythoniaid yn yr ardaloedd sydd bellach 
yn rhan o dde'r Alban a gogledd Lloegr. Yn nhyb y mwyafrif o ieithegwyr, 
bu farw'r Gymbreg cyn y 12g neu’r 13g wedi cwymp Teyrnas Ystrad Clud 
a’i rhannu rhwng yr Alban a Lloegr. 

Mae ei statws ieithyddol yn ddadleuol. "Tafodiaith Frythonig debyg i'r 
Gymraeg'' yw cynnig y Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru er enghraifft. Nid 
yw’n glir ai fel iaith ar wahân neu fel tafodiaith o'r Frythoneg yn perthyn yn 
agos i Hen Gy mraeg yn unig y dylid ystyried Cymbrieg. Gwahanwyd 
ardaloedd Brythoneg eu hiaith yr Hen Ogledd oddi wrth deyrnasoedd 
Brythonaidd Cymru ar ôl brwydr Caer ym 616, er y bu cysylltiadau rhwng 
teyrnas Gwynedd ac Ystrad Clud ar y môr hyd y Canol Oesoedd. Mae'n 
anodd profi bod unrhyw wahaniaethau mawr rhwng y Gymraeg a Chymbrieg 
o'r dystiolaeth enwau lleoedd sy'n edrych mwy neu lai yn rhai Cymraeg. 

Yn y lOg yr oedd ymosodiadau'r Llyc hlynwy r yn ffyrnig iawn a bu'n hallt 
iawn ar y Saeson yng ngogledd Lloegr a chollasant eu grym ar nifer o 
ardaloedd a fu gynt o dan eu hawdurdod. Mae'n bosibl bod y Gymbrieg yn 
dal ar lafar yn yr ardaloedd hyn ond gwelwyd ymestyn nerth teyrnas Ystrad 
Clud (a oedd yn dal o dan dywysogion Cymbrieg eu henwau) yn y lOg i 
gynnwys rhannau o Lleuddion yn ogystal ag Ystrad Clud ei hun, glannau 
deheuol Llyn Llumon, "Swydd Llannerch" (Lanarkshire), "Swydd Dinprys" 

(Dumfriesshire), "Swydd Pebyll" (Peeblesshire), Swydd Aeron (Ayrshire), 

Swydd Cumberland - sef ardal Caerliwelydd gan gynnwys Ystrad Iddon 
(Eden Valley), Ystrad Alun (Allerdale) a rhannau o Swydd WestmorlandJ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 

Dywedir yn draddodiadol bod ffiniau gwreiddiol Esgobaeth Caerliwelydd yn dynodi ffiniau Teyrnas Ystrad Clud yn Lloegr a 
rhai Esgobaeth Glasgau yn eu dynodi yn yr Alban. 

Nid oes testun ysgrifenedig Cymbrieg ar glawr ac mae'r dystiolaeth yn dod o enwau lleoedd, rhai termau cyfreithiol^ 6 ^ a rhai 
geiriau yn nhafodieithoedd Saesneg ardaloedd a fu unwaith yn rhan o'r Hen Ogledd. 


Cymbrieg 

Siaredir De'r Alban, Cumberland, rhannau 
yn Westmorland o Northumberland, 

Swydd Gaerhirfryn ac efallai 
Gogledd Swydd Efrog 

Difodiant llg-12g ÜJ 
iaith 

Teulu Indo-Ewropeaidd 
ieithyddol . Celtaidd 

■ Celteg Ynysig 

■ Brythonaidd 

■ Cymbrieg 
Codau ieithoedd 

ISO 639-1 Dim 
ISO 639-2 - 
ISO 639-3 xcb 

Wylfa 

leithoedd 


Cynnwys 

Problemau termau 
Dyddiad ei darfod 
Rhifau 
Cyfeiriadau 
Dolenni allanol 


Problemau termau 


Mae Dauvit Broun yn trafod y broblem o ba dermau i'w defnyddio i ddisgrifio’r bobl a siaradai Cymbrieg^ 7 ^ Mae’n ymddangos 
eu bod yn galw eu hunain yn Gymry - o’r Frythoneg *kon-brogi. Mae’n debyg bod Brythoniaid yr Hen Ogledd a Brythoniaid 
Cymry yn ystyried eu hunain fel un genedl (er gwahanwyd gan diriogaethau Seisnig). 

Yng Nga eleg, eu henwau yw Breatnaich neu Cuimrich. I’r Llychl ynwyr Brettar oeddynt. Rhufeineiddiwyd y term Saesneg 
Welsh fel Wallenses a'r term Cymraeg Cymry yn Cumbrenses. Cyfeiriwyd at Gymry Cymru a Chymry yr Hen Ogledd hefyd gan 
y ddau enw. Yn Sgoteg Wallis/Wellis oedd Cymry yr Hen Ogledd a Chymry Cymru. 







Ond cwyd dryswch o'u galw'n Welsh heddiw. Nid yw trigolion ardal Glasgau yn Welsh yn ystyr modern, cyffredin y gair. Nid 
ydynt chwaith yn Cumbrians sydd heddiw yn dynodi brodorion swydd Cumbria yn Lloegr. Byddai esgobion Glasgau yn 
defnyddio’r term Cumbrenses a hefyd Wallenses yn eu dogfenni o’r Oesoedd Canol. Yma disgrifir Cumbria fel y canlyn: 

ln Cumbria itaque:: regione quadam inter Angliam et Scotiam sita - Yn Cumbria: :ardal sydd rhwng 
Lloegr a'r Alban^. 

Yn Vita S. Rentigern (Cyndeyrn Garthwys, nawdd sant Glasgau) ceir hyn: 

Pan glywai brenin Rhydderch Hael a’i bobl fod Cynderyn wedi cyrraedd o Wallia i Cambria (sef Ystrad 
Clud) o alltudaeth, daeth brenin a phobl allan dan lawenydd i’w gyfarch^ 

Mae’n bur debyg bod y broblem gyda gwahaniaethu rhwng Cymry Cymru a Chymry’r Hen Ogledd yn un fodern wleidyddol. 
Ar sail iaith a’u syniad eu hunain o bwy oeddynt un bobl oeddynt - roedd pobl Gwent, Gwynedd ac Ystrad Clud i gyd yn 
Gymry, er nad oeddynt o dan un brenin. 

Dyddiad ei darfod 


Nid yw’n bosibl rhoi dyddiad dibynadwy ar gyfer marwolaeth Cymbrieg. Fodd bynnag, mae ffeithiau ar gael sydd yn rhoi 
awgrymiadau. Yng nghanol y llg mae arglwyddi sydd ag enwau sy’n ymddangos yn Gymbrieg. Er enghraifft mae Dunegal 
(Dyfnwal) arglwydd Strathnith (Ystrad Nidd, neu Nithsdale)^ 10 ^, Moryn (Morien) arglwydd Cardew (Caerddu) a Cumdivock 
(Cwm Dyfog) ger Caerliwelydd ac Eilifr (Eliffer), arglwydd Penrith (Penrhudd)ü 1 1. 

Mae pentref ger Caerliwelydd o’r enw Cumwhitton, gynt Cumquinton. Mae’n ymddangos ei fod yn cynnwys enw Normanaidd 
Quinton^ 12 K Ni fu Normaniaid yn y cyffiniau cyn 1069. Hefyd ni chodwyd y castell ym mhentref Castle Carrock (Castell 
Caerog) tan 1160-1170 ac y mae’r gair castell yn tarddu o’r Ffrangeg. Rhoddwyd tir Barmulloch ger Glasgau i’r eglwys gan 
frenin Mael Choluim IV rhwng 1153-1165. Barmulloch ( Badermonoc gynt) yw'r Gymbrieg *bod ir monoch (bod y mynach). 
Sefydlwyd yr abaty yn Lanercost (Llannerch Awst) ger Caerliwelydd (ym 1170 gan fynaich Awstinaidd. Ai cyd-ddigwyddiad 
yn unig yw enwi'r llannerch ar ôl Awst (nad yw yn enw cyffredin)? 

Ym mrwydr Northallerton in 1138, nodir Wallenses Ystrad Clud fel grwp ethnig ar wahân. Gan fod ei diwylliant materol yn 
debyg iawn i’w cymdogion Gaeleg a Seisnig, anodd gweld pa beth ond iaith y gellir eu dynodi fel poblogaeth wahanol. 

Mae Wallace yn gyfenw Sgotaidd. Mae’n golygu Cymro ac mae’r ansoddair wallis yn cael ei ddefnyddio yn gyffredinol i 
ddynodi Brythoniaid Ystrad Clud. Nid oedd cyfenwau yn yr Alban yn cael eu hetifeddu cyn 1200 ymhlith y bonheddwyr ac nid 
yn rheolaidd tan ar ôl 1400. Lladdodd William Wallace siryf Lanark ym 1297. Hyd yn oed os etifeddodd ei gyfenw oddi wrth ei 
dad, mae’n debyg bod y teulu yn siarad Cymbrieg neu Gymraeg o fewn cof er mwyn cael eu henwi felly. Hynny, neu bob teulu 
Wallace wedi mewnfudo o Gymru yn y Canol Oesoedd. 

Mae hefyd arwyddion hanesyddol i fodolaeth Cymry Ystrad Clud fel grŵp ar wahân yn y Canol Oesoedd. Cyn ei goroni yn 
frenin yr Alban, teitl Dafydd I yr Alban oedd Tywysog y Cymry (Lladin: Cumbrorum ). Pan gyhoeddai Wiliam I (Brenin yr 
Alban) ei ddogfenni, nodai y Cymry fel poblogaeth o fewn ei wlad (yn ogystal â Saeson, Ffrancod a Gwyddyl). Nid yw hyn yn 
dangos bod y Cumbrenses yn dal i siarad Cymbrieg wrth gwrsí-l 

Mae dogfenni o Abaty Lanercost sy'n dyddio o hwyr yn y 12g yn methu dangos enwau personol Cymbrieg. Uchelwyr yw’r 
rhain wrth gwrs, ond mae'n awgrymu nad oedd Cymry yn dal yn berchnogion tirJ 13 l. Gan fod Seisnigeiddio’r uchelwyr wedi 
digwydd ym mhob man cyn bod y werin yn newid iaith, mae’n bosibl bod pobl gyffredin yr ardal yn dal i siarad Cymbrieg. Tua 
1200 mae rhestr o ddynion o dref Peebles (Pebyll). Yn eu plith mae enwau Cymbrieg fel Gospatrick (gwas Padrig), Gosmungo 
(gwas ‘’Mungo” neu Cyndeyrn Sant), Guososwald a Goscubrycht (gwas Cybricht neu Cuthbert). Nid yw’n arferol I roi gwas o 
flaen enw sant i ddangos dyn sy’n dilyn y sant hwnnw yn Gymraeg Cymru. Mae’n arferiad o fewn Gaeleg fodd bynnag. Hefyd 
daw dau sant - Oswallt a Cybricht o Northumbria) sy’n felly yn dangos dylanwadau ar Gymbrieg nas ceir ar Gymraeg. 

Ym 1263 mae rheithwyr yn Peebles, mewn achos am dorri maw ar gam, ag enwau sydd yn bennaf yn Ffrangeg neu 
Saesneg^, ond mae enwau Gauri Pluchan (Gwri?), Cokin Smith (Cochyn?) a Richard Gladhoc (Rhisiart Gwladog?). Nid yw'r 
enwau yn amlwg yn Saesneg neu Aeleg ond yn hytrach maent yn edrych yn Gymbrieg. 

Yn siartr Priordy Wetherall ger Caerliwlydd mae mynach o’r enw Robert Minnock sy’n dyst i wyth siartr o gwmpas 1260^ 15 l 
Mae ei enw yn cael ei sillafu fel Minnoc~Minot~Mynoc ac mae’n atyniadol i weld y gair Cymraeg mynach- cofier mai llysenw 
disgrifiol ac nid cyfenw priodol sydd yma ar y dyddiad hwn. Nid oes eraill o’r tystion gydag enwau Cymbrieg. 




Ar sêl frenhinol yr Alexander III o’r Alban, a oedd yn frenin rhwng 1241-1286, oedd y geiriau "Rex Scotorum et 
Brittanniarum” sef Brenin y Sgotiaid a'r Brythoniaid. Ym 1305 gwaharddodd Edward I Lloegr gyfreithiau Sgotiaid a'r Brets - 
sef y Brythoniaid yn yr Alban.^ 16 ^ 

Mae’n debygol felly bod Cymbrieg yn goroesi tan ganol y 12g fel iaith bro ac efallai tan yr 13eg ganrif ar dafodau’r siaradwyr 
olaf. Mae rhai ardaloedd gyda chlystyrau dwys enwau lleoedd Cymbrieg; er enghraifft ardal Lanercost i’r dwyrain o 
Gaerliwelydd ac ardal o gwmpas Torquhan (Trewen) i’r de o Gaeredin. Os oes olion enwau Cymbrieg o fewn yr enwau yn y 
rhestr o 1262 o Peebles, gellir dychmygu Cymbrieg yn marw rhwng 1250 a 1300. 

Rhífau 


Cedwir olion o'r Gymbreg yn y rhifau sydd wedi goroesi ar lafar yn yr ardal ac a ddefnyddiwyd yn bennaf gan fugeiliaid. 


* 

Keswick 

Westmorland 

Eskdale 

Millom 

High 

Furness 

Wasdale 

Teesdale 

Swaledale 

Wensleydale 

Swydd 

Ayr 


1 

yan 

yan 

yaena 

aina 

yan 

yan 

yan 

yahn 

yan 

yinty 


2 

tyan 

tyan 

taena 

peina 

taen 

taen 

tean 

tayhn 

tean 

tinty 


3 

tethera 

tetherie 

teddera 

para 

tedderte 

tudder 

tetherma 

tether 

tither 

tetheri 


4 

methera 

peddera 

meddera 

pedera 

medderte 

anudder 

metherma 

mether 

mither 

metheri 


5 

pimp 

gip 

pimp 

pimp 

pimp 

nimph 

PÌP 

mimp(h) 

PÌP 

bamf 


6 

sethera 

teezie 

hofa 

ithy 

haata 

- 

lezar 

hith-her 

teaser 

leetera 


7 

lethera 

mithy 

lofa 

mithy 

slaata 

- 

azar 

lith-her 

leaser 

seetera 


8 

hovera 

katra 

seckera 

owera 

lowera 

- 

catrah 

anver 

catra 

over 


9 

dovera 

hornie 

leckera 

lowera 

dowa 

- 

horna 

danver 

horna 

dover 


10 

dick 

dick 

dec 

dig 

dick 

- 

dick 

dic 

dick 

dik 


15 

bumfit 

bumfit 

bumfit 

bumfit 

mimph 

- 

bumfit 

mimphit 

bumper 

- 


20 

giggot 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Jiggit 

- 



Cyfeiriadau 


1. Nicolaisen, W. F. H. Scottish Place Names t. 131 

2. Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd), erthygl ar ’Yr Hen Ogledd’. 

3. Barrow, G. W. S. (1994) ‘The Scots and the North of England’ yn E. King (gol.) The Anarchy of King Stephen’s 
Reign. Rhydychen. t. 236 

4. Kirby, D. P. (1962) ‘Strathclyde and Cumbria: A Survey of Historical Development Until 1092’ yn Trans. CWAAS. 
62, pp. 77-94 

5. Wilson, P. A. (1966) ‘On the Use of the Terms “Strathclyde” and “Cumbria" yn Trans. CWAAS. 66. pp. 67-92 

6. Jackson, K.H. (1958) Language and History in Early Britain, Caeredin: Edinburgh University Press 

7. Broun, Dauvit (2004): ‘The Welsh identity of the kingdom of Strathclyde, ca 900-ca 1200’, Innes Review 55, pp 
111-80. 

8. Innes, Cosmo Nelson, (ed). (1843), Registrum Episcopatus Glasguensis; Munimenta Ecclesie Metropolitane 
Glasguensis a Sede Restaurata Seculo Incunte Xii Ad Reformatam Religionem, i, Edinburgh: The Bannatyne 
Club 

9. (1989) Two Celtic Saints: the lives of Ninian and Kentigern Lanbedr Pont Steffan: Llanerch Enterprises, tud. 91 
L0. Oram, R.(2000): The Lordship of Galloway, Edinburgh: John Donald 

Ll. Phythian-Adams, Charles (1996): Land of the Cumbrians, Aldershot: Scolar Press 

L2. Armstrong, A. M., Mawer, A., Stenton, F. M. and Dickens, B. (1952) The Place-Names of Cumberland. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

L3. Todd, J. M. (ed.) (1991) The Lanercost Cartulary, Carlisle: CWAAS 

L4. Chambers, W. (1864) A History of Peebleshire, Edinburgh: W & M Chambers 

L5. Prescott, J. E. (ed.) (1897) Register of Wetheral Priory, Carlisle: CWAAS 

L6. Barrow, G. W. S. (2005) Robert Bruce & the Community of the Realm of Scotland, Edinburgh: Edinburgh 
University Press 





Dolenni allanol 


■ [1] (http://www.thedragonsvoice.co.uk/) The Dragons Voice - Dyfodol y Gymbrieg 

■ [2] (http://thedragonsvoice.wordpress.com/) Blog Cymbrieg - trafodaeth a hanes 

■ [3] (http://web.archive.org/20080423173805/cumbricrevival.wordpress.com/) Wordpress: Cumbric Revival 

■ [4] (https://groups.google.com/group/scot.scots/browse_thread/thread/lb5e568e5e375bb8) Gramadeg 

■ [5] (https://www.cumbric.org) Cumbric.org - yr iaith a’i hanes 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Cymbrieg&oldid=8624578" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 2 Gorffennaf 2019, am 20:53. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler 
Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





